Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 


Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


TOMO 40 BILANG 6 BASAHIN AT TALAKAYIN HUNYO 2020 


EDITORYAL 


Ipaglaban ang kalayaan, demokrasya at karapatan sa ilalim 
ng pasistang rehimeng US-Duterte 


M alaon nang walang kalayaan ang bansang Pilipinas dahil sa pagkubabaw ng imperyalismong US sa bansa at 
pagyukod ni Duterte sa China. Kinikitil at marahas na sinusupil ng mga lokal na naghaharing uri ang mga 
demokratikong karapatang dapat na tinatamasa ng mamamayan upang patuloy na makapaghari at itaguyod ang 
interes ng naghaharing paksyon. Dahil dito, makatwiran lamang na isulong ng sambayanan ang demokratikong 
rebolusyong bayan para ganap na lumaya ang sambayanang Pilipino mula sa pagsasamantala at pang-aapi ng 


sistemang malakolonyal at malapyudal. 


Kusang isinuko ni Duterte ang 
pambansang soberanya sa dalawang 
among imperyalista-ang US at 
China-- kapalit ng kanyang pananatili 
sa kapangyarihan. Pinatunayan ni 
Duterte na isang malaking sarswela 
lamang ang kanyang pagbabasura 
sa VFA nang sususpindhin niya 
ang pagpapawalambisa nito. 
Nagkukumahog siyang kunin muli ang 
pabor ng imperyalismong US upang 
makinabang sa mga kagamitang 
pandigma ng huli. Kung tutuusin, 
ang pagpirma ni Duterte sa Anti- 


Terrorism Bill (ATB) noong Hulyo 
3 at ang pagsasailalim ng bansa sa 
kanyang diktadurya ay naaayon 
sa kumpas ng imperyalismong US. 
Kinakailangan ng US ng merkadong 
pagbabagsakan ng mga sarplas na 
produkto at mga armas pandigma 
upang patuloy na magkamal ng tubo 
sa panahon ng ibayong pagsahol ng 
pandaigdig na krisis ng monopolyo- 
kapitalismo resulta ng pananalasa ng 
pandemyang COVID-19. 


Samantala, binibigyang pabor 


din ni Duterte ang China upang 
makakuha ng mga dagdag na 
pautang, pondo at ayuda para 
tustusan ang mga proyekto sa 
ilalim ng Build, Build, Build. Kapalit 
ng lahat ng ito ang pagsuko sa 
China ng karapatang linangin at 
pakinabangan ng mga Pilipino ang 
natural na yamang nasa exclusive 
economic zone sa West Phililppine 
Sea na naipanalo nito sa arbitral 
ruling sa ilalim ng United Nations 
Convention on the Law of the Sea. 
Tanging sa ilalim lamang ng kanyang 


KALATAS 


Hunyo 2020 
TOMO 40 BILANG 6 


Ipaglaban ang kalayaan, karapatan 
at demokrasya sa ilalim ng pasistang 
rehimeng US-Duterte 


Araw ng Huwad na Kalayaan, 
sinalubong ng protesta laban sa ATB 


Pandarahas at pekeng pagpapasuko 
sa manggagawa ng Coca-Cola-Sta. Rosa 


Relief program at community kitchen 
sa Montalban, hinaras ng AFP-PNP 


Ugnayang Hukbo at Mangyan, 
patuloy na lumalawak sa kabila ng FMO 


203rd Brigade, patuloy ang 
paghahasik ng teror sa Mindoro 


8 Tugon ni PAG: Paano lumalahok ang 
rebolusyong PIlipino sa pandaigdigang laban 
sa imperyalismo? 


Panlilinlang at kampanyang 
pagpapasuko sa Quezon 


Pagpupugay kay Kasamang Lorelyn 
Saligumba 


Ka Jorel, kabataang Pulang alamat 
ng Quezon 


Kultura: At dumating si Duterte at 
mga pasista 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 


ng 5 “ating 5 Bs pahayagan. Magpadala. ng 


mga komentaryo at mungkahi, balita at 


rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


O st.kalatas@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


administrasyon naisuko ang lehitimong laban kontra sa pag-angkin ng 
China sa pinagnanasaang teritoryo ng Pilipinas sa WPS. 


Noon namang nakaaraang taon, ipinatupad ni Duterte ang Safe 
Philippines Project sa pakikipagtulungan sa China. Hindi lamang nito 
pinalalakas ang kapasidad ng AFP-PNP na maniktik sa sambayanan, kundi 
nagbibigay-daan din upang maluwag na makakuha ng impormasyon 
ang China sa mamamayang Pilipino. 


Kaakibat ng pagkitil ni Duterte sa kalayaan ay ang pagkakait ng 
demokrasya at karapatan ng sambayanan upang matiyak ang kaayusang 
ninanais ng kanyang dalawang amo at ang pangarap niyang patuloy 
na makapaghari lampas 2022. Ngayong inilusot ni Duterte ang Anti- 
Terror Act of 2020 (ATA) sa gitna ng pandemyang COVID-19, higit na 
sasahol ang laganap na inhustisya sa bansa at ang abang kalagayan ng 
mamamayang Pilipino sa panahon ng krisis pangkalusugan. 


Sa pagsasabatas ng ATA, maipapangako na ni Duterte sa kanyang 
mga among imperyalista na maisasagawa nila ang lahat ng kanilang 
imbing pakana sa bayan nang walang sumasagka at tumututol. Ang 
bubuuing Anti-Terrorism Council (ATC) para sa ATA ay magmumula 
sa mga berdugo at uhaw-sa-dugong military junta ni Duterte at 
mga alipores at kroni niya. Sa pamamagitan nito, madali na nilang 
mapagpapasyahan kung sino ang ituturing na “terorista” at banta sa 
seguridad ng estado ng malalaking burgesya-kumprador, panginoong 
maylupa at mga burukrata-kapitalista. Sa mata ng ATC, ang lahat ng 
makabayang Pilipino -- mga rebolusyonaryo, aktibista, progresibo o 
kahit yaong kritikal sa mga anti-mamamayan at maka-imperyalistang 
patakaran ni Duterte -- ay mga “terorista”. Ang sinumang 
magpahayag laban sa rehimeng US-Duterte at mga patakaran nito ay 
magiging target ng pasismo at panunupil ng estado. Bago pa ito, libu- 
libo na ang pinatay at iligal na inaresto ng rehimen na mga aktibista 
at mamamayang nagpapahayag ng kanilang hinaing sa gubyerno ni 
Duterte. 


Ibayong sumahol ang kalagayan ng karapatang tao sa bansa alang- 
alang sa pagsisilbi ni Duterte sa imperyalismong US at China at sa 
kanyang interes. Ipinapataw ng rehimeng Duterte ang terorismo 
ng estado na sumisikil sa karapatang tao at sibil ng mamamayan sa 
pamamagitan ng JCP-Kapanatagan, EO 70, Oplan Tokhang at Oplan 
Double Barrel Reloaded. Kaalinsabay, pinatitigas ang mga neoliberal 
na patakaran para sa malawakang pagdambong ng imperyalismong 
US sa likas-yaman ng bansa. Pangitang-pangita na walang ibang 
pinaglilingkuran si Duterte kundi ang imperyalistang US at China kapalit 
ng pagsuko sa pambansang soberanya at pagtanggap ng ayuda't pondo 
para sa pasismo at tiranikong paghahari. 


Samantala, habang tinitiyak ni Duterte ang kanyang diktadurya, 
lumalakas ang panawagan ng mamamayan para lutasin ang krisis pang- 
ekonomiya at pangkalusugang kinakaharap ng bayan. Walang ibang 
pinaglaanan ang pondong inutang sa ngalan ng pagpuksa ng COVID-19 
kundi sa walang patid na burukratikong korapsyon, operasyong militar 
at pulis at pagbili ng mga kagamitang pandigma na gagamitin sa pagsupil 
sa nakikibakang mamamayan. Sukang-suka na ang mamamayan sa 
inilalabas na fake news ng AFP-PNP sa mga kampanyang pagpapasuko 
ng programang E-CLIP. Hindi na kayang tabunan ng mga kasinungalingan 
ni Duterte at ng AFP-PNP ang kasalukuyang lumalalang sitwasyon ng 
bansa. 


Sa Timog Katagalugan, desperado si Gen. Antonio Parlade at ang 
SOLCOM sa pagtatambol ng kanilang itim-na-propaganda hinggil sa 
mga pekeng NPA surrenderees sa panahon ng COVID-19. Subalit 
hindi nito kayang pagtakpan ang mga kapalpakan at kawalang- 


HUNYO 2020 


kalutasan sa pagharap sa COVID-19 
nina Lorenzana, Esperon at Afo 
ng IATF. Nag-aalimpuyo ang galit 
ng mamamayan sa kalunsuran 
sa kriminal na kapabayaan ng 
rehimen na magsagawa ng mass 
testing hanggang sa maanomalyang 
programang pagbibigay ng ayuda na 
SAP. Sa kanayunan, nagpapatuloy 
ang panawagan ng mamamayan na 
palayasin ang mga nag-ooperasyong 
sundalo at pulis dahil bukod sa takot 
at teror na hinahasik ng mga ito ay 
pinatataas nila ang risgo na kumalat 
ang COVID-19. 


Kailangang higit na pagbuklurin 
ng masang anakpawis ang 
kanilang hanay laban sa pasistang 
rehimeng US-Duterte. Hindi dapat 
bigyan ng puwang ang kahit na 
anumang hakbangin ni Duterte na 
mapatagal pa ang kanyang tiraniko't 
pasistang paghahari. lIbabagsak ng 
sambayanang Pilipino ang rehimeng 
US-Duterte sa pamamagitan ng 


pagsusulong at pagtataguyod ng 
demokratikong rebolusyong bayan. 
Bukas ang mga larangan ng Melito 
Glor Command-BHB TK sa lahat ng 
mamamayan, aktibista, progresibo, 
oposisyon at kritiko ng rehimen 
na nanganganib ang buhay mula 
sa death squads ng rehimeng US- 
Duterte at nagnanais ipagtanggol 
ang sarili sa mga atake at pasismo ng 
rehimen. 


Samantala, habang inilulunsad 
ng mga yunit sa ilalim ng MGC-BHB 
TK ang mga kampanya laban sa 
COVID-19, patuloy nilang isasagawa 
ang mga taktikal na opensiba upang 
labanan ang tiraniya at pasismo ni 
Duterte. Bibigwasan ng mga yunit 
ng BHB ang mga mersenaryong 
AFP-PNP at bibiguin ang kanilang 
nagpapatuloy na focused military 
operations habang ipinagtatanggol 
ang mamamayan. Nakahanda ang 
mga Pulang mandirigma na mag-alay 


ng kanilang buhay para harapin ang 
lalong pagpapatindi ng militaristang 
hakbangin ni Duterte. 


Maningning ang kasaysayan ng 
pakikibaka ng sambayanang Pilipino 
para labanan at wakasan ang 
paghahari ng imperyalismong US at 
ang ipinataw nitong kaayusang 
malakolonyal at malapyudal sa 
bansa. Ang ibayong pagkakaisa ng 
mamamayan at ang mahigpit na 
bigkis nito sa BHB ang magpapabagsak 
kay Duterte at magpapalaya sa bayan 
sa kuko ng imperyalismo. Sa abo ng 
ibinagsak na estado ng lokal na 
naghaharing uri, itatayo 5 ang 
Demokratikong Gubyernong Bayan 
na tunay na magtataguyod sa 
mamamayan. Tanging ang tagumpay 
ng demokratikong rebolusyong bayan 
ang 3s magtitiyak 8 'sa 5 kalayaan, 
demokrasya. at Bs karapatan ng 
mamamayang Pilipino. 


Araw ng Huwad na Kalayaan, sinalubong ng protesta 


KILOS PROTESTA 
N Ba, 


laban sa Anti-Terror Bill 


Naglunsad ang mga progresibong grupo 
sa TK, sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan 
Southern Tagalog, ng dalawang kilos protesta laban sa Anti- 
Terrorism Bill (ATB) sa Cavite noong Hunyo 12. 


Isang aksyong protesta ang isinagawa sa Kawit, Cavite 
bandang alas-8 ng umaga ng Hunyo 12. Sinabayan nito 
ang selebrasyon ng lokal na gubyerno ng Kawit sa Araw 
ng Kalayaan na ipinangtatakip ng mga reaksyunaryo sa 
pagiging alipin ng Pilipinas sa mga imperyalistang bayan 
pangunahin ng US. Nagkaroon ng 45-minutong programa 
kung saan tinalakay ang pagbabasura sa ATB at paglaban sa 
panghihimasok ng US at China sa bansa. 


Anila, ang pagpasa sa ATB ay alinsunod sa programang 
kontra-insurhensya ng US at utos ni Donald Trump sa tuta 
nitong si Duterte. 


Pagdating ng alas-4 ng hapon ay pumutok ang isang 
rali na dinaluhan ng halos 200 tao sa Dasmarifas City, 
Cavite. Iniladlad nila ang isang banner na may panawagang 
“Patalsikin si Duterte!” at nagdaos ng 20-minutong programa 
sa tabi ng haywey na sumentro sa kanilang pagtutol sa ATB. 
Ang pagkilos na ito ay bahagi ng mga Black Friday protest na 
isinasagawa sa buong bansa laban sa ATB. 


Binigyang-buhay ng mga kulturang pagtatanghal ang 
pagkilos sa Dasmarifias City. Nagbihis Katipunero ang mga 
artista ng bayan at naghandog ng awit-galaw na naglahad ng 
pagkaalipin ng Pilipinas. 


HUNYO 2020 


Habang may pagkilos ay namataan ang dalawang ahente 
ng pulis na nagmamanman sa paligid at kumukuha ng litrato 
ng mga dumalo sa aktibidad. 


Kasabay ng mga pagkilos sa lansangan noong Hunyo 12 
ang pangangalampag ng netizens sa iba't ibang social media 
platform. Nagpost sila ng pagtutol sa ATB at pagtatanggol sa 
pambansang soberanya na niyuyurakan ng US at China. 


Sa parehong pagkilos ay nag-obserba ang mga lumahok 
ng physical distancing at nagsuot ng face mask bilang pag- 
iingat na hindi magkahawahan ng COVID-19. 


3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Pandarahas at pekeng pagpapasuko sa manggagawa ng 
Coca-Cola-Santa Rosa, isinagawa ng PNP at AFP sa gitna ng 


pandemya 


| abang lugmok ang kabuhayan ng manggagawa dahil sa epekto ng 
pandemyang COVID-19 at ng militaristang lockdown, nakakaranas 


ang mga manggagawa ng dagdag na pahirap sa kamay ng mga 
pasistang elemento ng PNP CALABARZON at 202nd KAKA 


sa tuloy-tuloy na panunupil. 


Sa pagawaan ng Coca-Cola 
sa syudad ng Sta. Rosa, kung 
saan nagrehistro ng matutunog 
na tagumpay ang pakikibaka ng 
manggagawa sa nagdaang pitong 
taon, isinagawa ng pinagsanib 
na elemento ng PNP at AFP ang 
pagbabahay-bahay para harasin, 
takutin at pasukuin bilang mga 
kasapi ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) ang mga manggagawa na 
lumahok sa matagumpay na welga 
para sa regularisasyon. 


Higit na suminsin ang 
panghaharass sa kanila B nang 
magpagamit si Rey Medellin at 
naging bayarang asset ng sabwatan 
ng AFP-PNP at kapitalista sa 
panghaharas at pananakot sa mga 
lider ng unyon kapalit ng personal 
na pakinabang. 


Paglalantad kay Rey Medellin 


Ayon sa pederasyong OLALIA, 
kabilang si '“Medellin sa 226 
manggagawang nabenepisyuhan 
at nakinabang sa matagumpay na 
welga ng manggagawa ng Coca-Cola 
noong 2013. Naging regular siyang 
manggagawa, kasapi at opisyal ng 
unyon sa Coca-Cola. 


"Bago matapos ang taong 2019, 
nakatanggap na kami ng ulat mula 
kay Medellin na nakakaranas siya ng 
harassment sa mga nagpapakilalang 
militar na pinipilit siyang sumuko at 
makipagtulungan sa kanila. Dahil 
dito, isinasaayos na namin ang 
dokumentasyon para isampa ang 
reklamo sa Commission on Human 
Rights (CHR) at sa International 
Labor Organization (ILO) para 
tulungan siya,” dagdag ng OLALIA. 


Kasabay nito, may mga ulat 
din mula sa kapwa niya mga 


4 KALATAS 


manggagawa na 
isa-isa silang 
kinakausap ni 
Medellin, maging 
ang kanilang 
pamilya para 
pasukuin bilang 


pangalan sa Regional 
Task Force to End Local 
Communist Armed 
Conflict (RTF-ELCAC). 


Noong Marso 29, ipinarada 
ng PNP CALABARZON at 202nd 
Brigade ang mga pekeng NPA 
surrenderee. Sila ang mga 
hinaras, tinakot at hinakot 
na manggagawa ng Coca-Cola-Sta. 
Rosa. Kabilang dito ang isang “Ka 
Rebo" na tagapagsalita sa nasabing 
programa -- kalaunan ay aaminin 
ni Medellin sa mga manggagawa na 
siya si Ka Rebo. 


NPA at linisin ang N 


Sa nasabing okasyon, muling 
ni-red tag at pinaratangang “legal 
front" ng  PKP-BHB-NDFP ang 
pederasyong OLALIA at PAMANTIK- 
KMU. Ito ay mga paratang na paulit- 
ulit na ginagawa ng NTF-ELCAC at 
ni Gen. Parlade ng SOLCOM para 
takutin ang mga manggagawang 
kasapi at sagkaan sila sa pag- 
uunyon. 


Habang dumadaing ang 
manggagawa dahil sa kahirapan 
ng lockdown, halos araw-araw 
na nakakatanggap ng ulat ang 
PAMANTIK-KMU mula sa mga 
manggagawa na hinaharas ng mga 
ahente ng estado at ni Medellin. 


Ayon sa ulat ng isang hinaras 
na manggagawang, gumawa ng 
affidavit si Medellin sa RTF-ELCAC 
at inilista ang lahat ng lumahok 
sa matagumpay na welga noong 


2013 bilang kasapi at supporter 

ng BHB. Ito din ang nilalaman ng 
dokumentong pilit pinapipirmahan 
sa kanila. 


Noong Abril 23, nakatanggap 
muli ang PAMANTIK-KMU ng ulat 
na may siyam na manggagawang 
kontraktwal “ang pinalabas kahit 
hindi pa tapos ang kanilang oras 
ng trabaho at inabangan ng isang 
sasakyang nasa tapat ng planta 
ng Coca-Cola. Dinala ang mga 
manggagawang ito sa Camp 
Macario Sakay sa Los Bafios, Laguna 
na siyang himpilan ng TF-Ugnay ng 
AFP at RTF-ELCAC. Dinatnan nila si 
Medellin at iba pang hindi kilalang 
lalaki, ininteroga sila at pinangakuan 
na gagawing regular sa kumpanya 
basta huwag nang sumama sa 
unyon. 


Tuluy-tuloy na red-tagging at 
sapilitang pagpapasuko 


Noong Mayo Uno, muling 
nagparada ang PNP CALABARZON 
at 202nd Brigade ng 16 pekeng NPA 
surrenderee mula sa mga hinakot 
na manggagawa ng Coca-Cola. 
Kabilang dito sina Raffy Baylosis 


HUNYO 2020 


at Francisco Ladi at ang siyam na 
manggagawang kontraktwal na 
naunang napabalitang dinala sa 
Camp Macario Sakay sa Los Bafios. 


Sa harap ng AFP, si Raffy 
Baylosis naman ang nagbibintang 
na "legal front" ng PKP-BHB-NDFP 
ang mga organisasyong tumulong 
sa kanila at nagsulong ng laban 
ng regularisasyon at siya ngayong 
pinakikinabangan nila. lisa ang 
kanilang tono ni Gen.Danao ng PNP 
CALABARZON at Col. Alex Rillera ng 
202nd Brigade. 


“Si Baylosis at Ladi ay kabilang sa 
176 manggagawang kontraktwal na 
nabenepisyuhan ng regularisasyon 
sa. kumpanya.” ng Coca-Cola 
matapos ang matagumpay nilang 
welga noong 2018," paglilinaw ng 
PAMANTIK. 


Sa pagpapagamit nina Medellin, 
Baylosis at Ladi sa kapitalista at sa 
AFP-PNP, halos araw-araw nang may 
ulat ng insidente ng harassment 
at pananakot para pasukuin ang 
mga manggagawa ng Coca-Cola. 
Kabilang sa pananakot nila na kung 
hindi susuko ay ang pagkatanggal 
sa trabaho at ang pagpapahuli sa 
kanila sa bisa ng Anti-Terror Act of 
2020. 


Hinaras at 
minanmanan 
ng 202nd Brigade at PNP-Rizal 
ang mga Grupong Nagtatanggol 
sa Karapatang Pantao - Timog 
Katagalugan (Karapatan-TK) at mga 
taong simbahan na naglunsad ng 
relief program and community 
kitchen sa Brgy. Puray, Montalban, 
Rizal noong Mayo 31 - Hunyo 5. Ang 
programang relip at pagpapakain ay 
inilunsad ng grupo upang tulungan 
ang mamamayang apektado ng 
lockdown sa panahon ng krisis 
pangkalusugang dulot ng COVID-19. 


Bago ang pagbibigay-serbisyo ng 
Karapatan-TK, naiulat ang patuloy 


na paglabag ng mga elemento ng 
80th IB at PNP-Rizal sa karapatang 


HUNYO 2020 


Ayon sa isang opisyal ng 
unyon, mula nang magtagumpay 
ang ikalawang serye ng welga 
ng manggagawa ng Coca-Cola 
laban sa kontraktwalisasyon 
at mnakapagparegular muli ng 
panibagong 176 manggagawa, 
nag-umpisa nang tumindi ang 
harassment sa unyon at sa kanilang 
mga aktibong lider manggagawa. 


“Naniniwala. kami na may 
kinalaman ang kapitalistang Coke 
sa red-tagging na ginawa sa aming 
unyon. Malayang nakakapasok ang 
mga elemento ng AFP-PNP sa loob 
ng planta deretso sa opisina ng 
Security Officer ng kumpanya na si 
Escuadra. Hindi rin pinapansin ng 
kapitalista ang mga reklamo namin 
sa nagaganap na harassment. Kaya 
ang tingin namin, nais nilang durugin 
ang aming tunay na unyon at palitan 
ng unyong tuta ng kompanya,” 
paglalahad niya. 


Iniuugnay naman ng PAMANTIK 
sa EO 70 ni Duterte at sa kampanya 
ng NTF-ELCAC ang pakanang durugin 
ang mga militanteng unyon sa TK. 


Dahil sa presensya ng TF-Ugnay 
ng 2nd ID sa syudad ng Cabuyao at 
sa pagpapagamit ng mga bayarang 


pantao ng mamamayan ng Brgy. 
Puray. Regular na naglulunsad 
ng retooled community support 
program operations (RCSPO) ang 
mersenaryong tropa kung saan 
armaduhan silang sumasama 
sa DSWD para pamamahagi ng 
relief goods. lIsinasama nila ang 
mga polyeto ng E-CLIP sa mga 
ipinapamahaging relip. 


Dagdag pa, ang berdugong tropa 
ay regular na nagpapatawag ng 
mga pulong para sa kampanyang 
pagpapasuko. Dito tinitipon nila 
ang mga personal na impormasyon 
at thumbmarks ng mga residente. 
Kabilang sa kanilang pananakot at 
saywar ang pagpapalaganap ng text 
na “Sino ang gustong magpa-clear?” 


sina Medellin, Baylosis at Ladi sa 
mga pasistang militar, inaasahan 
ng manggagawa na ttitindi pa ang 
harassment lalo na sa progresibo at 
militanteng unyunismo sa rehiyon. 


Noong Mayo 6, nagkampo sa 
barangay hall ng Pulo, Cabuyao 
na katalikuran lamang ng Workers" 
Center ang isang tim ng 202nd 
Brigade. Ang pagdating ng militar 
sa Brgy. Pulo ay may kaugnayan sa 
isasagawang community support 
program (CSP) ng TF-Ugnay ng 
2nd ID na sa karanasan ay tabing 
ng militar para sa panghaharas 
sa mamamayan. Tinatakot din 
at binabantaan ang Sangguniang 
Barangay ng Pulo, Cabuyao na 
kakasuhan sila kapag hindi pinaalis 
at pinahinto ang paggamit ng 
manggagawa sa Workers Center. 
Bitbit din nila ang litrato athinahanap 
ang tagapangulo ng pederasyong 
OLALIA. na. si. Hermenegildo 
Marasigan. 


Patuloy ang red-tagging sa mga 
organisador ng manggagawa at sa 
mga unyon na nasa ilalaim ng 
PAMANTIK-KMU na pinangalanan sa 
programa ng militar kaugnay sa 
pagsuko ng mga pekeng NPA noong 
Marso 29, Mayo 1 at Hunyo 12. 


BANTAY KARAPATAN 


Relief program at community kitchen sa Montalban, 
hinaras ng mga berdugong AFP-PNP 


Malisyoso pa nilang ikinakabit ang 
mga ligal na organisasyon tulad ng 
SIKKAD at Kadamay sa PKP-BHB 
upang ikatwiran ang patuloy na 
paglulunsad ng operasyong militar 
sa lugar. 


Samantala, naidulog naman ng 
mga maralita ang kanilang mga 
hinaing hinggil sa kapabayaan ng 
gubyernong Duterte sa pagtugon sa 
COVID-19. Pangunahing dinadaing 
ng mga kasapi ng lokal na samahan 
ang hindi maayos na pamamahagi 
ng subsidyo sa ilalim ng Special 
Amelioration Program (SAP) kung 
saan maraming pamilya ang hindi 
nabibigyan nito. Ipinagkakait din sa 
mga residente ang quarantine pass 
na kailangan sa pagbiyahe. 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Ugnayang Hukbo at Mangyan, patuloy na lumalawak sa kabila 
ng mabangis na FMO ng kaaway 


S: isang bundok ng Mindoro, umerya ang isang yunit ng Lucio de Guzman Command - BHB Mindoro at 
naglunsad ng gawaing masa sa mamamayang Mangyan. Inabot ng yunit ang mga pinakaliblib na pamayanan 
ng Mangyan na matagal nang inabandona ng reaksyunaryong gubyerno. 


Agad na nagpakilala ang mga 
kasama sa masang Mangyan. 
Litaw ang ngiti at tuwa ng mga 
katutubo nang makilala ang mga 
Hukbo. Noong una ay nahihiya 
at naiilang pa sa mga kasama pero 
dahil sa wastong linyang masa, hindi 
nagtagal ay unti-unti na rin silang 
nakikipagkwentuhan at talakayan sa 
mga kasama. 


Sa panahon ng paglubog ng 
yunit sa kanilang pamayanan upang 
higit na mas mapalapit sa kanila, 
inaral ng mga kasama ang kanilang 
lenggwahe at kultura na higit na 
nagpahigpit sa kanilang ugnayan. 


Ibinahagi ng mga katutubo ang 
kanilang mga problema gaya ng 
sa usapin ng kanilang kabuhayan. 
Napakalayo nila sa pamilihan at 
mababa pa ang presyo ng kanilang 
produkto. Matindi rin ang 
pandaraya sa kanila gaya ng kaltas o 
resiko. Sa kada 20 kilo ng kanilang 
produkto ay inaawas ang resiko 
na 5 kilo, bukod pa sa daya sa 
mga timbangan. 


Gusto rin nilang 
makapag-aral 
ang kanilang mga 
anak pero dahil sa 
layo nila sa mga 
eskwelahan, hindi 
makapasok ang mga 
bata sa paaralan. 


Naikwento 
rin nila na sa 
simpleng ubo at 
sipon ay maraming 
namamatay 
sa kanilang 
pamayanan. 
Maging ang tigdas 
na dumadapo sa 
kanila taun-taon ay 
nagiging epidemya 
sa kanilang lugar 


6 KALATAS 


dahil walang nakakaabot na mga 
serbisyong pangkalusugan ng 
pamahalaan. Walang 7 bakuna 
kaya umaabot sa hindi bababa sa 
sampung bata ang namamatay kada 
pamayanan. 


Sa ganito nilang kalagayan, 
nagsikap ang yunit na ipatanaw sa 
kanila ang sama-samang pagkilos 
at ang kahalagahan ng pagkakaisa. 
Naglunsad ang yunit ng masiglang 
pag-aaral, propaganda at talakayan, 
serbisyong medikal at paglahok 
sa produksyon upang turuan sila 
ng mas abanteng mga kaparaanan 
at kaalaman sa pagtatanim at 
pag-aalaga ng hayop. Sa tuwing 
nagkakasama-sama, nag-aalay ang 
Hukbo ng mga rebolusyonaryong 
awit na sinasagot naman ng masang 
katutubo ng kanilang ambahan o 
tradisyunal na anyo ng pag-awit sa 
kulturang Mangyan. 


Hanggang” sa. ang ss smga 
kabataang katutubo ay nagkusa 
nang hanapin ang mga kasama 
at mag-enroll sa mga klase ng 
Literasiya at Numerasiya na 
ibinibigay ng Hukbo. Naging 
interesado rin ang mga 

kababaihan sa pag-aaral 
ng pagluluto ng mga 


Kya N 


halamang gamot upang gawing 
syrup, powder, ointment at iba pa. 


Tinuruan din sila kung paano 
gamutin ang simpleng sakit at 
paano ito maiiwasan hanggang 
sa pag-aalaga ng maysakit. 8 At 
ang hindi nila malilimutan ay ang 
pag-aasikaso ng mga kasama sa 
isang pasyenteng Mangyan na 
may malalang impeksyon. Hindi 
nila kayang isugod sa ospital ang 
kanilang kabaryo dahil sa kawalan ng 
pera at kalayuan nila sa bayan. Kung 
kaya't buong tiwala nilang inilapit 
ang pasyente sa yunit ng Hukbo 
upang ipagamot. Kaagad ginawa ng 
medik ng yunit ang panggagamot 
sa pasyente. Inoperahan, nilagyan 
ng swero at binigyan ng tamang 
gamot ang pasyente hanggang siya 
ay gumaling. Laking tuwa ng buong 
pamayanan sa nakamit na tagumpay 
sa panggagamot sa pasyente. 


Naganap ito sa panahong 
hinaharap ng mga kasama 
ang pandemyang COVID-19. 
Naibahagi din sa komunidad 
ang pag-iwas at mga 
hakbanging dapat gawin 
sa panahon ng COVID-19. 
Gumawa rin ang yunit 
at ang pamayanan ng 
kumprehensibong 
plano.” kaugnay sa 
pandemyang ito. 


Ipinalaganap ng mga 
katutubo ang mga 
naging kaisahan 


hanggang sa mga 
kalapit nilang baryo. 


Hindi 8 nakaligtas 
ang mga pamayanang 
ito sa militaristang 
lockdown ng 
rehimeng 
US-Duterte. 
Ipinagbawal sa 
mga Mangyan ang 


HUNYO 2020 


BANTAY KARAPATAN 


Mindoro 


Kabi-kabilang 

paglabag sa 

karapatang tao ang naging resulta 

ng walang tigil na focused military 

operations (FMO) at community 

support program operations (CSPO) 

ng 203rd Brigade sa siyam na bayan 

sa Oriental at Occidental Mindoro 
mula Abril hanggang Hunyo. 


Sa Occidental Mindoro, dalawang 
Mangyan na nagngangalang Agay 
at Wagay ang hinuli ng 4th IBPA 
noong Abril 30 sa Barangay Manoot, 
Rizal. Si Agay, na agad na dinakip 
nang makita sa daan ng tropa ng 
4th IBPA, ay pinag-aapakan sa likod 
ng 20 sundalo hanggang hindi na 
halos makahinga. Tatlong araw na 
dinetine sa kampo ng sundalo ang 
dalawang biktima. 


Matinding trauma naman 
ang dulot ng paghuhulog ng AFP 
ng bomba mula sa eroplanong 
pandigma na FA-50 sa bayan ng 
Socorro, Oriental Mindoro noong 
Mayo 31. Binomba ang lugar 
matapos ang labanan ng isang yunit 
ng Lucio de Guzman Command - BHB 
Mindoro at 76th IB PA sa Barangay 
Bugtong na Tuog. 


Sinundan ang pambobomba ng 
mababagsik na operasyong militar 
sa mga bayan ng Bansud, Gloria, 
Victoria at Socorro, pawang nasa 
Oriental Mindoro, na nagpalikas sa 
mga residente. Walang konsensyang 
sinunog ng mga sundalo ang bahay 


ng mga katutubo sa interyor 
upang diumano'y hindi na 
ito magamit ng mga Pulang 


mandirigma. wal 
Nitong Hunyo, tuluy. KA 


tuloy ang panghahalihaw at 
kampanyang pagpapasuko 

ng 4th IBPA sa Barangay 
Monteclaro, San Jose at Manoot, 
Rizal sa Occidental Mindoro at 
sa Barangay Lisap, Bongabong, 
Oriental Mindoro. Iniulat na kaso 
ng paglabag ang paghuli ng 4th IBPA 
sa tatlong Mangyan Buhid kabilang 
ang lider ng isang sityo sa Barangay 
Lisap noong Hunyo 26. Ikinulong 
ang tatlong biktima sa kampo 
ng tatlong araw at paulit-ulit na 
inimbestigahan. 


Matinding pananakot naman ang 
gustong gawin ng 203rd Brigade 
sa pagpapalipad nito ng dalawang 
heli-gunship ” at. “pagkukunwang 
mag-iistraping at. mambobomba 
noong Hunyo 28. Pinalipad nang 
napakababa ang isang heli-gunship 


Ugnayang Hukbo at Mangyan...mula sa pahina 6 


pagpunta sa mga bayan, kinontrol 
ang kanilang mga binibili at 
naapektuhan ang hanapbuhay dahil 
sa itinigil ang daloy ng ilang negosyo 
at paggawa. 


At ang pinakamasahol, sa tabing ng 
COVID-19 ay walang patid at pinabangis 
ang mga operasyong militar ng 203rd 
Brigade-PNP MIMAROPA sa sinasabing 
COVID-related missions. Kaya hindi 
rin nakaligtas ang pamayanang ito. 
Lumikas ang mga tao dahil sa takot 
sa militar. Napilitan ding lumayo ang 


HUNYO 2020 


mga kasama para iwasan ang atake 
ng kaaway. 


Subalit sa hindi inaasahang 
pagkakataon ay muling nagkatagpo 
ang mga kasama at katutubo 
habang pareho silang naghahanap 
ng kanlungan sa kabundukan. Halos 
maluha-luha ang mga kasama sa 
tuwa dahil nalaman nilang ligtas 
ang masa sa kapahamakan at 
nalaman din ng masa na maayos ang 
kalagayan ng mga kasama. 


203rd Brigade, patuloy ang paghahasik ng teror sa 


Pa 4 : 134 


hanggang sa halos sumisid 

sa mga bahayan habang nakaalalay 
sa taas ang isa pa. Kitang-kita ng 
mga residente ang nakaumang na 
machine gun kaya't marami ang 
natakot at nagtakbuhan. 


Pinagala ang dalawang heli- 
gunship sa anim na katabing 
komunidad ng Ilog ng Lisap at apat 
na” pamayanan sa. Barangay 
Panaytayan, Mansalay, Oriental 
Mindoro. Umabot din ang dalawang 
sasakyang s8 Bspanghimpapawid sa 
Calintaan at San Jose, Occidental 
Mindoro. Naghulog ang mga ito ng 
mga polyeto at itim-na- 
propagandang naglalaman ng mga 
piktyur ng mga pinaslang na sibilyan 
at kasapi ng BHB. 


Ipinapakita ng pangyayaring ito 
na sa tamang linyang masa at 
masikhay na pagpupundar ng mga 
kasama, walang kapagurang pag- 
oorganisa, pagmumulat at 
pagpapakilos sa hanay ng masa ay 
maitatanim ang 5s malalim. at 
papalawak na ugnayan ng hukbo at 
mamamayang Mangyan. Hindi 
mapipigil ng pasistang kaaway ang 
pag-ugat at pagyabong ng malalim 
narelasyongito ng rebolusyonaryong 
kilusan sa mamamayan. 


7 KALATAS 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


Paano lumalahok ang rebolusyong 
Pilipino sa pandaigdigang pakikibaka 
laban sa imperyalismo? 


Ar pakikibaka laban sa imperyalismo ay isang pakikibaka para sa sariling pagpapasya ng mga bayang api't 


pinagsasamantalahan ng pandaigdig na sistemang kapitalismo. 


Bawat matagumpay na rebolusyon para sa 


pambansang pagpapalaya at sosyalismo ay lumalagot sa tanikala at kapangyarihan ng imperyalismo sa buong daigdig. 


Ang demokratikong rebolusyon ng 
bayan (DRB) na isinusulong sa Pilipinas 
ay anti-imperyalista, anti-pyudal at 
anti-burukrata kapitalista. Naglalayon 
itong ibagsak ang malakolonya at 
malapyudal na lipunang Piipino na 
siyang dahilan kung bakit lugmok sa 
kahirapan at pang-aapi ang malawak 
na sambayanang Pilipino. Isang 
pakikibaka para sa pambansang 
kalayaan mula sa dominasyon ng 
imperyalismo at nagpapalaya sa uring 
manggagawa, magsasaka at iba pang 
demokratikong uri't sektor mula sa 
katutubong pyudalismo at burukrata- 
kapitalismo. 


Hangad ng rebolusyong Pilipino 
na tapusin ang paghahari ng 
imperyalismong US sa bansa at bahagi 
ito ng pakikibaka ng mga manggagawa 
at inaaping mamamayan ng daigdig 
laban sa imperyalismo. Hindi 
natin mararating ang sosyalistang 
bukas hanggang nakakubabaw ang 
imperyalismo sa lipunang Pilipino. 


Ang tagumpay ng DRB Pilipinas ay 
tagumpay ng pandaigidigang kilusang 
proletaryo laban sa imperyalismo at 
iba pang uri ng reaksyon. Sa tagumpay 
ng DRB kasabay na pinuputol ang 
isang mahinang kawing ng kadena ng 
Imperyalismo sa daigdig. 


Habang binabagtas ng rebolusyong 
Pilipino ang daan tungo sa tagumpay, 
puspusang lalabanan at tutulan 
ng mga rebolusyonaryong pwersa 
ang mga imperyalistang pakana na 
nagpapahirap sa mamamayan. Sa 
Pilipinas, ang 7B“rebolusyonaryong 
kilusan ang pinakakonsistente 
at pinakamatatag na boses na 
nagtatanggol sa pambansang 
soberanya laban sa pagyurak ng 
imperyalismong US at China. Malinaw 
ito sa pahayag ng rebolusyonaryong 
kilusan na hindi magpaloko sa 
kunwang pagbabasura ni Duterte 
sa Visiting Forces Agreement nitong 


8 KALATAS 


taon. Matalas ding 
pumosisyon ang 
rebolusyonaryong 
kilusan laban sa 
pagsuko ng rehimeng 
Duterte sa China na 
pakinabangan” ang 
likas na yaman ng 
bansa sa exclusive 
economic zone ng 
Pilipinas sa West 
Philippine Sea bilang 
kapalit ng  bilyun- 
bilyong pautang para pondohan ang 
bulok na programang Build, Build, 
Build. 


Aktibo rin ang rebolusyonaryong 
kilusan sa paglalantad at pagkundena 
sa pandarambong ng mga 
imperyalistang kapangyarihan at ng 
mga higanteng monopolyo-kapitalista 
sa. pambansang ekonomya at 
pwersang paggawa ng Pilipinas at iba 
pang malakolonyang bayan. Malaon 
nang nanindigan ang kilusan kontra 
sa mga instrumento ng imperyalismo 
tulad ng International Monetary 
Fund, World Bank, at mga rehiyonal 
na asosasyon tulad ng APEC at ASEAN 
na walang ibang layunin kundi ipataw 
ang interes ng imperyalismo sa 
mahihirap na bayan at lubusin ang 
pagsasamantala sa mga manggagawa. 
Wala ring takot na kinukundena at 
isinasakdal ng mga rebolusyonaryong 
Pilipino sa pamamagitan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) at 
National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP) ang US at iba 
pang imperyalistang bayan na 
naglulunsad ng madudugong gera 
na kumikitil at sumisira sa buhay 
ng milyun-milyong 5B87mmamamayan. 
Tampok rito ang mga gera sa Middle 
East, Central Asia at North Africa 
na pawang mayaman sa rekursong 
langis gayundin ang mga ginagawang 
panggigipit at pananalakay sa mga 
anti-imperyalistang bansa tulad 


ng North Korea, Iran, Venezuela 
at Cuba at sa mga kilusan para sa 
sariling pagpapasya tulad ng sa 


Palestine at Kurds. Nakiisa rin ang 
mga rebolusyonaryong pwersa sa 
pagkundena sa pang-uupat ng gera 
ng US sa ginawa nitong pagpatay sa 
kumander ng Iranian Quds Force na si 
Qassem Soleimani nitong Enero 2020. 


Masigla at 
pakikibakang 


marubdob 8 ang 
anti-imperyalista 
sa Pilipinas sa pangunguna ng 
rebolusyonaryong kilusan. Mainit 
nitong sinusuportahan ang mga 
pagkilos sa iba't ibang bayan, kabilang 
na ang pumutok na malalaking 
protesta sa US, Chile, Guam, France, 
at Hongkong. Ang mga protestang 
ito'y tumutuligsa sa neoliberalismo, 
rasismo, xenophobia, pasismo, gerang 
agresyon at neokolonyalismo. 


Ngayong panahon ng 
pandemyang COVID-19, nakikiisa ang 
rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas 
sa pandaigdigang panawagan na 
sama-samang harapin ang pandemya. 
Mariin nitong itinatakwil ang mga 
imperyalistang bayan sa kanilang 
pananagutan sa paglaganap ng 
COVID-19 sa mundo at pagkundena 
sa kanilang mga maniobra upang 
samantalahin ang paghihirap ng 
mamamayan para pagkakitaan ng 
limpak-limpak na tubo ang mga gamot 
at iba pang kagamitang medikal na 
ibinabagsak sa mahihirap na bansa. 


HUNYO 2020 


Kasabay nito'y masigasig ang 
PKP at rebolusyonaryong kilusan sa 
pakikipag-ugnayan sa iba pang aping 
mamamayan at bayan na lumalaban 
sa imperyalismo at nakikibaka para sa 
pambansang pagpapalaya at sariling 
pagpapasya. Tangan ang prinsipyo 
ng kasarinlan, pagkakapantay-pantay 
at hindi pangingialam sa mga internal 
na usaping pambansa, nagawa nating 
makipagkaibigan at makipagkaisa sa 
mamamayan ng mga bayan sa Europa, 
Hilagang Amerika, Latin America, 
Asya-Pasipiko at Africa na lumalaban 
sa imperyalismo. Sa ilang mauunlad 
na ugnayan, nakikipagpalitan ang 
Partido at NDFP ng mga aral at 
karanasan sa paglulunsad ng digmang 
bayan upang itulak ang pagtatayo 
ng kanilang sariling 393 hukbong 
mapagpalaya. 


Ang NDFP sa pamamagitan ng 
International Dapartment nito ay 
puspusan ang ginagawang pakikipag- 
ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't 
ibang grupo, partido, institusyon at 
mga anti-imperyalistang organisasyon 
at kilusan para ibayong palakasin at 
patatagin ang ugnayan at tulungan 
sa balangkas ng pormal at di pormal 
na nagkakaisang prente laban sa 
imperyalismo. Pinangungunahan 
ng NDFP ang mga pagtitipon 
para magpalitan ng karanasan sa 
pakikibaka laban sa kani-kanilang 
naghahari at nagsasamantalang uri sa 
mga bansang kolonya at malakolonya 
na mayroong nakatayong kilusang 
mapagpalaya. Aktibo ang NDFP 
sa paglulunsad ng mga kampanya, 
pakikibaka at paglahok sa bilateral at 
multilateral na mga kumperensya. 


Upang matupad ang mga gawaing 
ito, patuloy ang rebolusyonaryong 
kilusan sa pag-oorganisa at 
pagpapakilos sa kababayang Pilipino 
sa ibayong dagat laluna ang mga 
nasa imperyalistang bayan. Kabilang 
sila sa migranteng mamamayan na 
itinulak ng malubhang krisis pang- 
ekonomya at mga digmaang agresyon 
na mangibang-bayan. Mahalaga 
ang kanilang papel sa pag-uugnay 
ng mga pakikibaka ng iba't ibang 
mamamayan at pagpapaunlad ng 
suporta at simpatya mula sa labas ng 
bansa para sa rebolusyong Pilipino. 


Samantala, mahalagang banggitin 
ang pagsisikap ng mga makabayan 


HUNYO 2020 


at progresibong organisasyon sa 
Pilipinas na lumahok sa pandaigdigang 
kilusang anti-imperyalista para isanib 
ang sariling lakas nito sa iba pang 
grupo at organisasyon sa daigidig 
na nakikibaka sa imperyalismo 
at iba pang uri ng reaksyon laban 
sa mga manggagawa at inaaping 
mamamayan sa daigdig. Mula sa 
pahayag ni Kasamang Jose Maria 
Sison, Chief Political Consultant ng 
NDFP at kasalukuyang chairman 
emeritus ng International League of 
People's Struggle (ILPS) na patuloy 
na lumalakas at lumalawak ang ILPS 
bilang kalipunan ng iba't ibang anti- 
imperyalistang 8B8organisasyon sa 
daigdig. 


Mahalaga ang ginagampanang 
papel ng mga progresibong 
organisasyon sa bansa sa pagbubuo, 
pagpapalawak at pagpapalakas ng anti- 
imperyalistang nagkakaisang prente 
sa daigdig. Ang mga pakikibakang 
anti-imperyalista, anti-pasista at 
anti-pyudal ng mga progresibong 
organisasyon sa bansa ang nagsisilbing 
inspirasyon ng iba pang kilusang anti- 


imperyalistang organisasyon sa iba't 
ibang sulok ng daigdig. 


Nasa panahon ang rebolusyong 
Pilipino na muling nagpapanibagong- 
sigla ang pandaigdig na rebolusyong 
proletaryo laban sa imperyalismo at 
para sa sosyalismo. Magkaugnay ang 
ating mga pagsisikap at kapwa 
nagsisilbi sa pagkakamit ng mga 
naiipong maliliit tungo sa ganap na 
tagumpay. Bawat hakbang pasulong 
ng rebolusyong Pilipino ay bigwas sa 
imperyalismo bilang numero unong 
komun na kaaway ng sangkatauhan. 
Ang mga sama-samang pagkilos ng 
mga manggagawa't mamamayan sa 
mga kapitalista at mahihirap na bansa 
laban sa imperyalismo ay 
magpapalakas sa mga kilusan para sa 
pambansang pagpapalaya at sariling 
pagpapasya sa mga mahihirap na 
bansa at para sa sosyalismo. Lahat ng 
ito'y mag-aambag sa pagbibigkis ng 
lakas ng inaaping mamamayan ng 
daigdig -- at siyang magiging 
higanteng pwersang lalagot sa kadena 
ng pagkaalipin ng sangkatauhan mula 
sa imperyalismo. 


BANTAY KARAPATAN 


Panghuhuli at pandarahas sa mga 
sibilyan sa TK, pakana ng AFP-PNP 


Palawan.”78Patung- 

patong ang kaso 
ng paglabag sa karapatang tao ng 
18th Special Forces Company at 
4th Marine Battalion Landing Team 
(MBLT) sa mga bayan ng Brooke's 
Point, Quezon, at Rizal sa isla ng 
Palawan na naitala sa loob ng 
3-linggong operasyong militar nitong 
Hunyo. 


Isang kaso ng mga pasista ang 
paghuli at 24 oras na pagbihag kay 
Merkel Mansuna, 17, mula sa Sityo 
Bayog, Barangay Aribungos, Brooke's 
Point. Sapilitang nagpagiya ang 4th 
MBLT kay Mansuna sa kanilang mga 
operasyon. 


Sa Sityo Bayog din pinasok ang 
limang bahay ng mga katutubo at 
sinira ang kanilang mga pananim 
at ari-arian, kabilang na ang sa 
pamilya Mansuna. Higit 10 pamilya 


ang umalis sa pamayanan para 
iwasan ang panghahalihaw ng mga 
pasistang sundalo. 


Samantala, isa ring menor de 
edad na nagngangalang Dipdip ang 
binihag ng mga sundalo at ginawang 
giya sa kanilang operasyon sa 
Barangay Iraan, Rizal. Sa Barangay 
Cacawitan, Quezon naman binugbog 
ng mga sundalo ang magsasakang 
si Ben Veloso dahil pinaghihinalaan 
siyang tagasuporta ng BHB. 


Quezon. Dinukot ng tropa ng 85th 
IBPA ang dalawang magsasaka mula 
sa Barangay Mabini, Lopez noong 
Hunyo 2. Pinaratangang mga kasapi 
ng BHB ang mga biktima na sina 
Marvin Lotero at Wilmar Marihas na 
parehong kasapi ng lokal na chapter 
ng ligal na organisasyong Coco Levy 
Funds Ibalik sa Amin (CLAIM). 


9 KALATAS 


LATHALAIN 


Panlilinlang at kampanyang pagpapasuko ng 80th IBPA, 
bigong durugin ang paglaban ng mamamayan ng Quezon 


S: kabila ng nararanasang krisis ng mamamayan dulot ng pandemyang COVID-19, nakakita naman ng gintong 
pagkakataon ang AFP-PNP upang ihasik ang kanyang kontra-rebolusyonaryong pakana, tulad ng pekeng 
pagpapasuko. Noong ika-2 ng Hunyo, nilinlang ng pinagsanib na pwersa ng AFP-PNP ang mahigit sa 100 residente 
ng Sitio Singawan, Brgy. Umiray, General Nakar, Quezon at inilunsad ang malawakang interogasyon sa kanila. 
Ipinatawag sila sa tabing ng pamamahagi ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development 
(DSWD). Piniktyuran ang mga dumalo at iprinesenta bilang mga sumukong kasapi ng BHB, kasama na inihapag 


ang mga baril na galing lang sa armori ng AFP. 


May mahabang rekord sa 
panlilinlang ang 80th IBPA na 
nananalasa sa Quezon. Noong 2018, 
iligal na inaresto ng tropa ng 80th 
IBPA sila Dandoy Avellaneda at Rocky 
Torres, mga sibilyang Dumagat. 
Inakusahan silang mga kasapi ng 
BHB at pinilit pa ang dalawa na 
magpaputok ng baril para maging 
positibo sila sa paraffin test, dagdag 
na gawa-gawang ebidensya para 
gipitin ang dalawang sibilyan. 


Taong 2019, patuloy pa rin 
ang panloloko ng reaksyunaryong 
gubyerno at ng “AFP-PNP sa 
mamamayan ng General Nakar lalo 
na sa hanay ng mga katutubong 
Dumagat at Remontado. Sa 
simula pa lang ng huling kwarto ng 
2019, ipinagmalaki ng 2nd ID ang 
“pagsuko” ng mahigit na 30 kasapi ng 
BHB na sa totoo'y residente lamang 
ng mga barangay Magsikap, San 
Marcelino, Maligaya, at Masanga. 
Disyembre 2019, muling iprinisenta 
ng kawatang 2nd ID ang pagsuko 
ng dagdag na 15 na mandirigma 
umano ng BHB. 


Nitong Marso, ginawang media 
circus ng 2nd ID ang sapilitang 
pagpapasuko.” sa mahigit 8B 50 
sibilyan bilang mga NPA sa buong 
CALABARZON. 


Mayroong komun na karanasan 
ang lahat ng fake surrenderees. 
Pinangakuan sila. ng 5 s3P60,000 
hanggang P65,000 para sa kanilang 
pagsuko, labas pa ang ipinagmalaki 
ng pamahalaan na pabahay at 
iba pang panlipunang serbisyong 
ilalaan sa kanila. Hanggang ngayon, 
nananatiling kasunduang pinirmahan 
sa tubig ang ipinangakong halagang 
ito at nagmistulang bula ang 
pangakong bahay at serbisyong 


10 KALATAS 


panlipunang ibibigay 
umano sa kanila. Kung may 
ibinibigay man, aabot lamang sa 
ilang kilong bigas (3 kilo hanggang 
20 kilo) at ilang goods ang kanilang 
matatanggap, gamumo lamang sa 
bilyun-bilyong pondong inilaan para 
sa Balik-Loob Program ng Rehimeng 
US-Duterte. Patunay ito ng 
katiwalian sa pondong inilalaan sa 
Enhanced Comprehensive Localized 
Integration Program (E-CLIP) na 
lalong nagpapataba sa bulsa ng mga 
heneral ng AFP at PNP. 


Tuluy-tuloy rin ang panghaharas 
ng mga elemento ng AFP at PNP 
sa mga magsasaka at mangingisda 
ng limang bayan ng Polilio Group 
of Islands. Inaakusahan silang mga 
kasapi ng BHB. Sa bahagi naman 
ng Infanta at Real, tuluy-tuloy ang 
paghihigpit ng kaaway sa tabing ng 
enhanced community quarantine 
para raw itaboy ang COVID-19. 
Ang pakay ng mga pusakal na 
sundalong ito ay protektahan ang 
pagtatayo. ng  anti-mamamayan 
at pro-imperyalistang proyektong 
Kaliwa Dam. AFP-PNP rin ang siyang 


nambubulabog sa mga komunidad 
ng mga katutubo't magsasaka, laluna 
ang mga tutol sa proyekto. 


Hindi mapipigilan ng 
reaksyunaryong estado at 
mersenaryong pwersa nito tulad 
ng 80th IBPA ang mahigpit na 
pagkakaisa. ng mamamayan at 
hukbong bayan na  hininang 
na ng mahabang tradisyon ng 
rebolusyonaryong Bs paglaban sa 
pang-aapi, pagsasamantala.” at 
pagsusulong ng kanilang karapatan 
para sa pagpapasya-sa-sarili. 
Desperadong naghahabol ng oras 
ang AFP at PNP na kamtin ang 
target ng rehimeng US-Duterte 
na gapiin ang rebolusyonaryong 
kilusan bago matapos ang kanyang 
panunungkulan sa 2022. 


Mga sarili nila ang tanging 
niloloko ng rehimeng US-Duterte at 
AFP-PNP sa mga. kampanyang 
pagpapasuko. Anumang gawing 
panlilinlang ng kaaway, lalo lang 
tumitindi ang galit ng sambayanang 
lumalaban... Anumang huwad na 
pagpapasuko ang isagawa ng 
pamahalaan, hindi bibitawan ng 
sambayanan ang pagsusulong ng 
demokratikong rebolusyong bayan. 


HUNYO 2020 


PAHAYAG 


Pagpupugay kay Kasamang Lorelyn “Ka Fara” Saligumba! 


Joventud del Fierro 


Komiteng Rehiyon ng Timog Katagalugan 


Partido Komunista ng Pilipinas 


Armando Cienfuego 
Melito Glor Command 


Bagong Hukbong Bayan - Timog Katagalugan 


Patnubay de Guia 


National Democratic Front of the Philippines - Southern Tagalog 


Hunyo 5, 2020 


inakamataas na parangal ang ibinibigay ng buong rebolusyonaryong 
kilusan sa Timog Katagalugan kay Kasamang Lorelyn Saligumba, isang 
bayani at martir ng rebolusyon at sambayanan. Si Kasamang Lorelyn ay isang 
manggagawang pangkalusugan na nagpasyang yakapin ang landas ng rebolusyon 
at armadong pakikibaka at iukol ang kanyang buong buhay sa pagbibigay ng 
serbisyo sa masa sa kanayunan na matagal nang pinagkakaitan ng serbisyong 


medikal at disenteng kabuhayan ng bulok na sistema. 


Nakabilang siya sa mga 
progresibong manggagawang 
pangkalusugan na iligal na inaresto, 
ikinulong at sinampahan ng gawa- 
gawang kaso na nakilala bilang 
Morong 43 noong Pebrero 6, 
2010. Makaraan ng isang taon 
matapos lumaya, higit na tumibay 
ang kanyang realisasyon na ang 
gamot sa nagnanaknak na kanser 
ng lipunan ay mahahanap lamang 
sa rebolusyonaryong pagbabago ng 
lipunang Pilipino sa pamamagitan 
ng armadong pakikibaka. Sa 
ganitong sirkunstansya, naghanap 
siya ng ugnay sa New People's 
Army sa pamamagitan ng kanyang 
mga kababaryo na kasapi ng mga 
rebolusyonaryong organisasyon sa 
kanilang lokalidad--at nagsimula 
ang kanyang matapat at walang 
pag-iimbot na paglilingkod 
sa interes ng masang api at 
pinagsasamantalahan. 


Walang pag-aalinlangang 
tinanggap niya ang tungkuling 
balikan ang mga pansamantalang 
naiwanang lugar upang maghatid 
ng serbisyong medikal at edukasyon 
sa masa sa pagharap at paglaban sa 
COVID-19. Nasa proseso ng pagtupad 
ang kanyang yunit ng misyong 
medikal nang kubkubin ng militar 
ang kanilang pwesto noong Hunyo 4, 
2020 sa Barangay Mangangan Uno, 
Baco, Oriental Mindoro. 


HUNYO 2020 


Nasugatan at tinamaan si Ka 
Lorelyn sa binti at nagawa niya pang 
mag-tourniquet at lagyan ng benda 
ang kanyang sugat para patigilin 
ang pagdurugo bago pagapang na 
umatras. Inabutan siya ng mga 
kaaway sa sapa habang gumagapang 
papalayo at isa nang hors de combat 
o wala nang kakayanang lumaban. 
Buhay siyang nadakip, ininteroga at 
sinakal pa bago walang awa siyang 
pinaslang at tinadtad ng bala ang 
kanyang katawan ng mga pasista. 


Mariing.” 8 kinukundena 7 “8 namin 
ang 203rd Infantry Brigade sa 
ilalim ni Col. Jose Augusto Villareal 
sa ginawang pagpaslang kay Ka 
Lorelyn--na isa nang sugatan at wala 
nang kakayahang lumaban--sa halip 
na bihagin na lamang siya at lapatan 
ng kaukulang lunas ang tinamong 
mga sugat mula sa tama ng mga 
punglo ng mga pasista. Malinaw na 
paglabag ito CARHRIHL at Protocol 
| at || ng 1977 Geneva Conventions. 


Kinukundena namin ang 
malisyosong pag-uugnay ni General 
Burgos sa kaso ni Ka Lorelyn 
Saligumba na kabilang sa Morong 
43 para iabswelto ang 202nd 
Infantry Brigade/2nd ID-PA at PNP 
sa iligal na pag-aresto, pagtatanim 
ng ebidensya at pagkukulong sa 
mga lehitimong health workers sa 
Morong, Rizal noong 2010. 


INS 


KA Pai 


Kung may nagpasya man sa 


nakabilang sa (Morong 43 na 
hanapin sa rebolusyon at armadong 
pakikibaka ang solusyon sa malubha 
at malalim na ugat ng kabulukan 
ng naghaharing sistema, tulad 
ni Ka Lorelyn, ito ay nagmumula 
sa matibay nilang personal na 
paniniwala na kailangang tanggalin 
ang kanser ng lipunan sa isang 
rebolusyonaryong paraan. Sila 
mismo ang saksi kung gaano 
kabulok ang sistema ng hustisya ng 
reaksyunaryong rehimen at kung 
papaano minamanupaktura ang mga 
ebidensya ng mga pulis at sundalo 
para iligal na ikulong ang kanilang 
mga biktima. Ang mga inhustisya 
mismong ito ang nagtulak sa kanila 
na yakapin ang rebolusyonaryong 
solusyon at talikuran ang daan ng 
pagreporma sa mapagsamantalang 
sistema sa pamamagitan ng ligal at 
parlamentaryong paraan. 


Kinukundena din namin ang 
pakitang-tao na "pagmamagandang- 
loob" ni Gen. Burgos at 203rd Brigade 
na ibigay sa pamilya ang labi ni 
Kasamang Elmar Morillo na namartir 
sa isang labanan sa Socorro, Oriental 
Mindoro at ang pangako na ibibigay 
ang labi ni Ka Lorelyn sa pamilya't 
kaanak nito sa Sablayan, Occidental 
Mindoro. Ipokrito si General Burgos 
at 2nd ID gayung mahigit isang 
buwan na pinigilan at bininbin ng 


11 KALATAS 


80th IBPA na makuha ng pamilya 
ni Ka Noel Levanta ang labi nito na 
namartir sa Puray, Rodriguez, Rizal. 
Gayundin ang ginawang panggigipit 
ng 80th IBPA at 202nd Brigade para 
pigilan at binbinin na makuha ng 
asawa ang mga labi nina Kasamang 
Ermin Bellen at Lucio Simporoso 
na biktima ng ala-Tokhang na 
extrajudicial killing ng militar at pulis 
sa Antipolo, Rizal noong Disyembre 
5, 2019. 


Ang naghaharing rehimen ay 
hindi na makapaghari sa bihis ng 
burges-demokrasyang mga palamuti. 
Nais nitong patayin ang mga 
lehitimong pagtutol ng mamamayan 
sa pamamagitan ng marahas at 
mapanupil na paraan. Nagpapakana 
ang NTF-ELCAC na kitlin ang lahat ng 
ligal na oposisyon at kritiko sa ngalan 
ng anti-komunismo. Higit pang 


pinatatalas ang pangil ng pasismo at 
terorismo ng estado sa pagsasabatas 
na mas mabagsik na Anti-Terrorism 
Act of 2020 na niluto ng anti- 
mamamayang Senado at Kongreso. 


Habang umiigting ang 
kontradiksyon sa lipunang Pilipino 
at krisis ng naghaharing sistema, 
ibayong mahuhubaran ang mga 
instrumento ng pasismo ng estado 
sa bansa na kinabibilangan ng mga 
sangay ng ehekutibo, lehislatibo 
at hudisyal kasama ang pwersang 
pangseguridad ng estado (AFP at 
PNP), mga kulungan at mga ahensya 
sa paglilinlang sa mamamayan. Higit 
nitong gagatungan ang paglaban 
ng mamamayan at pagyakap sa 
rebolusyon. Maraming  Lorelyn 
Saligumba ang babangon sa hanay 
ng nakikibakang mamamayan upang 
humawak ng sandata at tahakin ang 


daan ng armadong pakikibaka. 


Mabuhay ang rebolusyonaryong 
diwa ni Ka Lorelyn Saligumba, 
isang asawa, anak at mabuting 
ina sa kanyang mga anak. Ang 
kanyang bakas ay susundan ng 
libu-libong mamamayan na tulad 
niya ay ninanais na gamutin ang 
nagnanaknak na kanser ng lipunang 
Pilipino. Ang armas na kanyang 
nabitawan ay dadamputin ng 
mga tulad niyang mabubuting 
anak ng bayan upang ipagpatuloy 
ang kanyang ipinaglalaban para 
makamit ang tunay na kapayapaan, 
kasaganaan at demokrasya sa bansa. 


Mabuhay si Ka Lorelyn 
Saligumba at ang kanyang 
rebolusyonaryong adhikain! 


Kamatayan sa mga pasista! 


LATHALAIN 


Ka Jorel, kabataang Pulang alamat ng Quezon 


M aihahalintulad ko si Ka Jorel sa sikat ng araw sa umaga - napakaaliwalas at napakasigla. Nakilala ko si Elmar 
“Ka Jorel” Morillo noong umikot ang yunit namin sa kanilang baryo. Ang kanilang lugar ay kabilang sa mga 
baryo na may mahaba at mayamang kasaysayan ng pagsuporta at pagsusulong ng rebolusyon. Kaya bata pa 
lamang, nakakasalamuha na ni Jorel ang BHB. Malaki ang impluwensya sa kanya ng rebolusyonaryong kilusan 
na kalauna'y magiging tuntungan din ng kanyang pagsampa sa BHB. 


Panganay si Ka Jorel sa apat 
na magkakapatid. BB Sanay siyang 
mamuno at makihalubilo sa iba't 
ibang tipo ng tao dahil naging lider 
siya sa kanilang baryo. 8 Naging 
SK Chairman siya noong binatilyo 
pa siya at kagawad ng barangay 
pagpasok sa edad na 18. Katatapos 
lamang ng kanyang termino nang 
pumasok siya sa aming kampuhan at 
24 taong gulang siya nang sumampa 
sa Hukbo. 


Si Ka Jorel bilang mag-aaral ng 
bayan 


Naglulunsad kami noon ng serye 
ng mga pag-aaral sa mga kabataan 
at isa siya sa mga dumalo doon. 
Napaka-aktibo niyang mag-aaral. 
Mabilis niyang naunawaan ang mga 
paksa dahil karanasan niya mismo 
ang nagturo sa kanya. Nangunguna 
siya sa pagsagot sa mga katanungan 
lalo sa pagdating sa pagtutuos ng mga 
kwentada upang makuha ang tantos 
ng pagsasamantala ng panginoong 


12 KALATAS 


maylupa sa mga magsasaka. Danas 
niya kasi ang kahirapan sa tuwing 
bumababa ang presyo ng kopra 
at ang pagrami ng iba pang hindi 
makatwiran kaltas ng asyendero- 
kumprada-usurero tulad ng daya sa 
timbangan, resikada at taktak. 


Matalas si Ka Jorel at bihasa sa 
mga paksang itinuro ng mga kasama. 
Sadyang lumitaw siya sa buong 
klaseng iyon dahil binibigyang buhay 
niya ang pag-aaral sa pamamagitan 
ng kanyang mga biro. Malakas ang 
tawanan sa aming iskul noon at 
naaalala kong lagi kaming sinasaway 
ng mga kasama dahil sa ingay. 


Matapos ang pag-aaral, naging 
madalas ang pagpasok ni Jorel sa 
aming yunit. Kahit mapapunta 
na kami sa mga karatig na baryo, 
pupunta ang grupo nilang mga 
kabataan upang makasalamuha 
kami at magpatuloy ng kanilang 
pag-aaral. Hindi nagtagal, sumapi 
na siya sa BHB. 


Isang mahusay na kasama at 
matapang na Pulang kumander 


Mabilis ang naging pag-unlad ni 
Ka Jorel sa aming yunit. Kita ang 
kanyang kagustuhang matuto 
sa iba't ibang gawain sa loob 
ng Hukbo. Wala siyang pag- 
aalinlangang tanggapin ang 
anumang gawaing ibigay sa kanya. 
Wala pa siyang isang buwan noon 
nang tanggapin niya ang atas na 
ipadala sa ibang larangan upang 
lumahok sa ilulunsad na taktikal na 
opensiba. 


Nang bumalik siya sa amin, baon 
niya ang mga kwento at aral ng 
kanilang karanasan sa matagumpay 
na aksyong militar na iyon. Ni hindi 
kami nakaramdam ng bahid ng 
pagmamayabang o pagmamataas 
kay Jorel noon. Katunayan, sa kabila 
ng kanyang karanasan, nanatili ang 
mababang loob ni Jorel.. Tumaas 
din ang kanyang kumpyansa upang 
magpakahusay pa sa larangang 


HUNYO 2020 


militar at 
rebolusyon. 


Dahil sa kanyang pinakitang 
tapang at husay, kinilala ng Partido 
ang kanyang lakas at galing at agad 
siyang binigyan ng promosyon sa 
Partido at sa Hukbo. Itinalaga siyang 
platun lider ng hukbo at isa na sa mga 
responsableng kasama sa larangan. 


pagsusulong ng 


Bayani ng sambayanan 


Responsableng pinuno si Ka 
Jorel.. Pinangungunahan niya ang 
mga gawain sa platun, kahit sa 
simpleng teknikal na mga bagay. 
Magiliw siya kapwa sa masa at 
mga kasama. Bilang iskwad lider, 
lagi niyang nilalaanan ng panahon 
ang mga kasamang may problema. 
Pinupuntahan niya ang mga kasama 
para payuhan o kaya ay pasayahin. 
Ayaw niya na ang mga kasama ay 
nababagot at nakakaisip na umuwi. 


Kahit sa harap ng hirap at 
sakripisyo, hindi nawawalan ng pag- 
asa si Ka Jorel. Mas inuuna pa niya 
ang kanyang pinamumunuan kaysa 
sa kanyang kapakanan. 


Nakaranas siya noon ng isang 
panahon ng taggutom ng kanyang 
pinamumunuang  detats 5 iskwad 
habang nasa gitna ng atake ng 
kaaway. Labis ang pag-aalala niya sa 
mga kasama. Madalas niyang punuin 


ng talakayan ang mga sandaling 
iyon upang hindi mapanghinaan ng 
loob ang mga kasama hanggang sa 
makakonsentra sila sa main body. 


Alam niya ang sikreto sa 
pananagumpay ng mga taktikal 
na opensiba--ang pagsalalay at 
pagpapakilos sa masa upang durugin 
ang kaaway. Dahil lapat din siya 
sa masa, natutukoy niya kung 
sino ang mapagkakatiwalaan at 
makakatuwang sa kanila upang 
mailarga. ang mga opensiba. 
May angking husay pa siya sa 
pagdidibuho. Nakukumbina niya 
ito sa husay niya sa 
kalupaan kaya hindi 
mahirap unawain ang 
kanyang mga krokis o 
sketch ng mga target. 
Dahil dito, B8 nagiging 
matagumpay ang aming 
mga aksyong militar. 


Bukas din si Ka Jorel 
na ipakat sa ibang lugar 
upang”  gumampan ng 
gawain. Kaya makalipas 
ang ilang taon sa aming 
yunit, ipinadala na siya sa 
ibang larangan para doon 
mag-ambag ng kanyang 
husay at galing. 


Hindi na kami muling nagkita ni Ka 
Jorel mula noon. Magkakamustahan 
na lang kami sa pamamagitan ng mga 
kasamang makakasalamuha niya o 
sa mga sulat. Mababalitaan ko na 
lang din ang matatagumpay nilang 
aksyong militar. At mababalitaan na 
lang namin ang kanyang pagkamartir 
sa edad na 29. Saglit lamang ang 
panahong nakapiling namin si Ka 
Jorel, subalit isang karangalan na 
makasama at makapiling siya bilang 
rebolusyonaryo. 


Hinding-hindi ka namin 
makakalimutan Ka Jorel. Isa ka nang 
Pulang alamat sa hanay ng mga 
kabataang nagpapatuloy ng dakilang 
pamana ng rebolusyon. Hangga't 
naririto pa kami, 

ipagpapatuloy din 


namin ang iyong 
naiwang 
tungkulin. 
[7 
[ WA 


BANTAY KARAPATAN 


Nasawi si 
Kapitan Froilan 
“Kawing” Reyes, 48, ng Barangay San 
Antonio, Kalayaan, Laguna matapos 
siyang malagim na patayin ng mga 
elemento ng 1st IBPA noong Hunyo 
18. 


Naganap ang krimen bandang ala- 
una ng hapon habang bumibiyahe 
si Reyes pauwi mula sa munisipyo 
ng Kalayaan, Laguna. Sinundan ng 
dalawang lalaking nakasakay sa isang 
motorsiklo ang kotse ng biktima at saka 
ito pinaulanan ng putok sa kahabaan ng 
kalsada ng Barangay Longos, Kalayaan. 


Kilala si Reyes na tapat at mahusay 
na lingkod bayan na nagtatanggol 


HUNYO 2020 


sa karapatang tao at naglilingkod 
sa interes ng kanyang kababaryo. 
Tapat niyang ibinibigay ang pagkain 
at ayudang pinansya sa [mga 
kababaryong apektado ng malupit na 
militaristang lockdown. Tumutulong 
din siya sa mga taong hinaharas ng 
mga sundalo at pulis sa kanilang lugar. 


Tampok na insidente s5 8ang 
pagtulong ni Reyes sa matagumpay 
na pagpapalaya sa dalawang 
magsasakang dinakip ng 1st IBPA 
noong Pebrero. Hinuli ng mga 
sundalo ang dalawang magsasaka 
habang sila'y kumukuha ng uway 
sa kagubatan at pinaratangang mga 
kasapi ng NPA na nakaengkwentro ng 


Progresibong lingkod bayan ng Laguna, pinaslang 
ng 1st IBPA 


yunit ng 1st IBPA sa Barangay Cagsiay 
lll noong Pebrero 5. 


Mariing kinundena ng Cesar 
Batralo Command (CBC) - BHB Laguna 
ang pagpatay kay Reyes. 


“Pangita ang pagiging pasista ng 
Rehimeng US Duterte sa 
ekstrahudisyal na pagpaslang [kay] 
Reyes. Dahil dito kinamumuhian ng 
mamamayan ng Laguna ang mga 
pasistang militar sa katauhan ng 1st 
IBPA na sa kabila ng krisis natin sa 
pandemya ng COVID-19 ay mas 
nagpokus sa paghahasik ng lagim sa 
mamamayan,” pahayag ng CBC - BHB 
Laguna. 


13 KALATAS 


KULTURA 


AT DUMATING SI DUTERTE AT MGA PASISTA...” 


Una, tinugis nila ang mga adik, at ako'y nanahimik-- 

Dahil hindi ako isang adik 

Pagkatapos tinugis nila ang mga terorista, at ako'y nanahimik-- 
Dahil hindi ako isang terorista 


Sumunod, tinugis nila ang mga Komunista, at ako'y nanahimik-- 

Dahil hindi ako isang Komunista 

Pagkatapos tinugis nila ang mga magsasaka at mga katutubong minoridad, at 
ako'y nanahimik-- 

Dahil hindi ako magsasaka o isang katutubong minorya 


Nang tinugis nila ang mga unyonista at maralitang lungsod, ako'y nanahimik 
Dahil hindi ako unyonista o maralitang tagalungsod 

Sumunod, tinugis nila ang mga tagapagtanggol ng karapatang-tao at mga 
aktibista, at ako'y nanahimik-- 

Dahil hindi ako tagapagtanggol ng karapatang-tao o isang aktibista 


Pagkaraan, tinugis nila ang mga mamamahayag, tagapagtaguyod ng karapatang 
sibil at mga kritiko, at ako'y nanahimik 

Dahil hindi ako mamamahayag, tagapagtaguyod ng karapatang sibil ni isang kritiko 
Paglaon, ako ay kanilang tinugis--ngunit wala nang natirang magtatanggol sa akin 


BEA. SAHOD 


WAKASAN 


| Ka IBASURA ong 


mg ANTI-TERRORISM BILL! 
DUTERTE AT AFP-PNP, 
TUNAY NA TAPA: a 


“Isang adaptasyon ng “First they came for...”, tulang isinulat ni Lutheran pastor Martin Niemoller Bl isang Aleman, hinggil 
sa kawalan ng pakialam sa pulitika ng mga intelektwal na Aleman matapos ang pag-akyat sa kapangyarihan ng Nazismo ni Hitler. 


14 KALATAS HUNYO 2020 


